



જાગૃત ઉજાગર 


પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીનુ નિધન 
થઇ ગયુ છે. તેઓ ફેફસામા સંક્રમણના 
કારણે ગભીરરૂપથી કોમામાં હતા. આર્મી 
હોસ્પિટલમા વિશેષજ્ઞ ડોક્ટરોની ટીમ 
તેમના સ્વાસ્થ્યની દેખભાળ કરી રહી હતી. 
પ્રણવ મુખર્જીના પુત્ર અભિજીત મુખર્જીએ 
ટ્વિટ કરીને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીના 
[નિધનની જાણકારી આપી હતી. 


૮૪ વર્ષના પ્રણવ મુખર્જીએ ૨૦૧૨થી 
૨૦૧૭ દરમિયાન દેશના ૧૩મા રાષ્ટ્રપતિ 
તરીકે દાયિત્વ સભાળ્યુ હતુ . 


કેન્દ્રિય પ્રમુખ દવારા આભાર પ્રગટ 
(9૪ નદ 








અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના કેન્દ્રીય કાર્યાલય નખત્રાણા મધ્યે 
સમાજના પ્રમુખ શ્રી અબજીભાઈ કાનાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને, નખત્રાણા ની જી. એમ. ડી. સી. 
કોલેજને અબડાસા વિસ્તાર ના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી પધ્યુમનસિંહના તેમજ ગુજરાત સરકારના 
પ્રયાસો થી ગ્રાન્ટ એઇડ મજૂરી અપાવવા બદલ પાટીદાર સમાજ વતી ઉપસ્થિત જ્ઞાતિના 
અગ્રણીઓ એ આભાર ની લાગણી સાથે સન્માનિત કરેલ, તેમજ સમાજના કરછ બહાર 
વસતા ટ્રસ્ટીઓ એ ટેલીફોનીક સુભેચ્છાઓ આપી કાર્ય ને બિરદાવી આભાર વ્યક્ત કર્યો 
હતો... 


વૈનગગા નદીમા આવેલ મહાપૂરના કારણે ભડારા શહેરમા વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. 


ગત બે દિવસ પહેલાં વૈનગગા નદીમાં આવેલ મહાપૂરના કારણે ભડારા શહેરમા આપણી 
સમાજના ભાઈઓની દુકાનોમા અને મકાનોમા તેમજ પાટીદાર સમાજવાડીમા પાણી ભરાઈ જતા 
આપણી સમાજના ભાઈઓનુ ખૂબજ નુકસાન થયુ છે . 


આ વિકટપરીસ્થિતિમા સ્થાનિક નવયુવક મડળના સક્રિય કાર્યકર્તા ભાઈઓ દ્વારા સતત રાત- 
દિવસ બચાવ કાર્ય સાથે એકબીજાને મદદરૂપ થઈને દુકાનોના માલ-સામાનને (જેટલો થઈ શકે 
એટલો બચાવીને) સુરક્ષિત સ્થાને પહોંચાડવા માટે ખૂબજ મેહનત કરેલ છે . 

“હ 


યુવાસંઘ વિદર્ભ રિજીયન ભડારા નવયુવક મડળની ટીમ દ્વારા થયેલ બચાવ કાર્યોને પ્રોત્સાહિત 
(એપ્રીસીએટ ) કરે છે . 


પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરીએ કે આ કુદરતી પ્રકોપ/આફત માંથી આપ સૌને વહેલાસર સકુશળ 
હેમખેમ ઉગારે. 





સપાદનઃ 160 20ઉર પ્રચાર- પ્રસાર સમિતિ 


[/121૫ £૦ા૧ટ્ટતાપાંટદાંળાડ 10.. (111 દાવ 0 'ઝઉ૩3 0૪1 1૪.1, & દરિલ્દ્ાાંળા 1લપછા £૦1૧૪૦૯૫ંપં૦ા1 ૩૫ 
૪પળતકતા1ટટી - ઝતા ઉપ]તતા ઉહ્ટ્દાંળા. 


*5૦0108ત૦%15:::રૃ 
?#૯લા 9૩ળત0॥ટાં 1/૩તાં)૩ (1) 
274 21૮% 1180ટાતંતત 0120 (9] 





3" 0૩0211 પિંરાળટાં (12) _ ઉમળતંલાં 0 1પ૮ 
# 501.00 15 ₹0 25: 


1' | ટતા ઉ॥ટપ્ટા॥ં (25 | ઉઊઊઢાતા, 5૫7૩૬ | 5૩0ત 4.1 
274 | ॥/121/211 ?01:2: (11) [થા 





[6151308 01૫72]010ઠાં 11010211 (32) 
ક“ 50.0 /0૦0૫૪ 25 : 

1“ 10/0૬ 81020૩1 (26) _ઉર,ડ૫મ 4 
274 1 ઉર૩ાડાંછ॥ટાં રિયર (9] ૫ટ#૪ટલી॥ટ, 507 | 511૪ 

 3૩'ત | ૫/૩(ડ૩ પ્ર210૩ા1ાં (7) થા & & €/૦ 0 


%** ઉ૨0100 : 

1“ | ઉ1001॥ 10૩૩તાં & [615100 0121૩0 (8) _ 
277 0102 0પ & ।લાડાતટ 0000 (1) 
૩/2 [૯૦૫01૯0૩1૮૯ _ 


પટરાતા૫ દ૦ા1ટટા'સાા1સઝધં૦ા15 0 ૩1 0૩ાવાત0૩2ાડ 0 127 લાઇાંલડ (૦: 1ર ટટ લભઇણા11 દાાદદલ્કકી॥ ૩) 
011પા 0૩તાંતંણ્ટદાંળા ૩હટકા પ્રાંડા લ્ડક (0 દળ લ સૌાલ્સત... 








3૩" લાં રિતાળ્તરતાં & 9૪૦ રિતિળરા (10) _ 


દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન દ્વારા '20(ર 0૦1 171-£1૫1'સ્પર્ધા લોકડાઉન દરમ્યાન યોજવામા 
આવેલ. જેમાં ઉમર પ્રમાણે સોલો કેટેગરી અને ગ્રૂપ કેટેગરી એમ ચાર કેટેગરીમાં ૧૨૭ એન્ટ્રી 
આવી હતી. 

હાલના સજોગોને જોતા, રીજીયનની 7010 થોડી મોડી થવાની હોવાથી, આયોજન 
સમિતિના સૂચન મુજબ વેબીનાર દ્વારા વિજેતા જાહેર કરવામા આવ્યા હતા. જાહેરાત વખતે જજે તે 
વિસ્તાર ના રિજીયન પ્રતિનિધિ કે હોદ્દેદાર દ્વારા વિજેતાના ઘરે રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી, ઈનામ 
એનાયત કરી અભિવાદીત કરવામાં આવ્યા હતા. ગૂગલ મીટ વિડીઓ કોફરન્સ માધ્યમથી 820 
19611 દ્વારા સૌ વિજેતાઓને વીર તાળીઓ થી વધાવવામા આવ્યા. 

આમ જાણે. . 20ઉર મા ઘરઘર જોડાઈ એક મોટુસ્ટેડિયમ બન્યુ અને સૌએ ઓનલાઈન હાજર 
રહીને ઈનામ વિતરણ થકી વિજેતાઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા હોવા નો ભાવ રહ્યો હતો. 

આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેનાર નર્મદા કાઉન્સિલ ચેરમેન ભરત છાભૈયા (પુના) અને કાઉન્સિલ 
સેક્રેટરી ડો.વિપુલ છાભૈયા (અમદાવાદ) એ 8200ર રીજીયનની આ નવી પહેલને અન્ય રીજીયન 
માટે પ્રેરણારૂપ ગણાવી હતી. 

20ર ચેરમેન ડો.વિનોદ રામાણી એ યુવા ઉત્કર્ષ સમિતિ ની મિશન ટીમ અને આયોજનમાં 
સહયોગી કાર્યકર્તાઓને અભિનદીત કર્યા હતા. 

વરસતા વરસાદમાં ઘર ઘર વિજેતાને પ્રોત્સાહિત કરવા જનાર યુવાસઘના કાર્યકરો , વિજેતાના 
પરિવારવચ્ચે અચાનક જ પહોચતા સુખદ આશ્ચર્યનો માહોલ બન્યો હતો . 

આ સમગ્ર કાર્યક્રમ યુવા ઉત્કર્ષ ટીમ કીશોર પોકાર, અમૃત રગાણી અને હંસા પોકારના નેજા 
હેઠળ યોજાયેલ. ગૂગલ મીટ પર સચાલનનું વ્યવસ્થિત આયોજન વેબકોમ ટીમ - મેહુલ છાભેયા 
અને ભાવિક ધનાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

આ સફળ કાર્યક્રમના આયોજન પર રીજીયન મિશન ચેરમેન અરવિંદપોકાર અને મહામત્રી 
દિનેશ રામાણીની સતત દેખરેખ રહી હતી. 


જોરદાર અસરદાર.. ટીમ ૩૦ર.. 





0? 


5૨૬૦ .મપતવરસાદ ઝા થૂ 
વાવડેોઝી(આઓક્ ઝલક 


પ્રેશ નોટ : અબાલાલ પોકાર (કૃષિ અને પર્યાવરણ કન્વીનર, ગુણાતીતપૂર - ક્ચ્છ) 


કચ્છમા ૯૦ ઇંચ વરસપ્દ સાથે માડવી સૌથી અ।ગળ તો 
મુન્દ્રા પ૦ અને નખત્રાણા તાલુકો ૪૦ ઈંચ તર૨રફ.. 


છેલ્લા પદર દિવસથી ઉપર ઝરમર અને ઝાપટા તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદે કચ્છના 
નદીનાળા, તળાવ, સરોવર, ડેમોમાં પાણી-પાણી કરી નાખ્યુ. નાના-અગીયા પાસેની ભૂખી 
નદી ૨૦૨૦ની સીઝનમા ““છ'વખત બે-કાઠે વહી નીકળી. બે કાઠે વહી ગયાના કલાકો બાદ 
સુકાઈ જતી ભૂખી નદી ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે સારા વરસાદના પાણીની આવક ને કારણે 
નદી કિનારાના બોર-કુવાઓના તળિયાના પાણી ઉચ્ચા આવામાં મદદરુપ સાબિત થઈ છે. 
આમ તો બે - પાચ ઈંચ ધોધમાર વરસાદ ઉપરવાસ સાગનારા વિસ્તારમા વરશે અને બેરુ 
પાસેનો ડેમ ઓવરફલો થાય તો મુખ્યત્વે નદીનો વેગ જોર પકડે, પણ આ સીઝનમાં સતત 
ઝાપટા અને ઝરમર ચાલુ હોવાને કારણે અદાઝે ૩પ ઇંચની આસપાસ વરસાદ વરસવાનાં 
કારણે હવે જરાક અમથો ર ઇંચ વરસાદ વરશે તો પણ નદી આવી જાય છે . અગીયા પાસેની આ 
ભૂખી નદી જે દેવીસર આગળનાં ભૂખી ડેમમાં પાણીના આવનો મુખ્ય સ્રોત ગણાય છે . 


ભાદરવાના ભૂસપ્કાની જગ્યાએ સર્વત્ર કચ્છમા વરસાદ. 


વડીલો પાસે જૂની વાત સાંભળેલી કે ભાદરવામાં તો બળદનુ એક શીંગ પલળે અને બીજુ 
કોરું હોય એવુ પણ બશ્ષે..!! સાચુ છે નખત્રાણામાં બિલકુલ વરસાદ ન હોવા છતા ઉપરવાસના 
બે - ચાર કિલોમીટર ના એરિયા માં વરસાદ વરસે તો બસ સ્ટેન્ડ પાસેનો છેલ્લો છલોછલ વહી 
નીકળ્યો હોય એવુ ભૂતકાળમા અને અત્યારે પણ બન્યુ રહ્યું છે. 

બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશરને કારણે ઓગસ્ટ, ૩૦ થી ૦૧ સપ્ટેમ્બર એમ કચ૪- 
ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહીઓ સાચી સાબિત થતી જણાય છે. 


આ પ્રેશ નોટ લખતી વેળાએ અત્યારે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે.અને વોટ્સએપના 
વરસાદી ગ્રુપમાથી અલગ-અલગ જગ્યાઓના વરસાદના વિડિઓ અને કોઈ જગ્યાએ વાહનો 
તણાયાના વિડિઓ પણ મળી રહ્યા છે. . 


છેલ્લા પદરેક દિવસથી ઝરમર અને ઝાપટા અને ક્યાક ધોધમારને 
કારણે નુક્સાન મા જતો રહેલો ખેડુઓ નો ઉભો પાક અને બગીચાઓ.. 

હાલ કચ્છમાં સૂર્યનારાયણના દર્શન દુર્લભ છે. લોકો સૂર્યનારાયણ થકી ઉગાડની રાહ જોઈ 
રહ્યા છે, સાથે ૧૫ દિવસથી ઝરમર અને ઝાપટાથી પાણી ભરાઈ જવાના કારણે અને યોગ્ય 
સૂર્યપ્રકાશ ના અભાવને કારણે ખેડૂતો નો ઉભો મોલ કે પાક હવે બગડી રહ્યો છે. આવનાર 
સમયમાં હવે મેઘરાજા ૧૫ દિવસનો વિરામ લે તો આ વરસેલા વરસાદનો જરુરથી ફાયદો થાય . 


કચ્છ વાસીઓ આમ તો ચાતક નજરે વરસાદ ની રાહ જોતા હોય છે , પણ આ વખતે વધુ 
પડતો સમગ્ર ક્ચ્છ જિલ્લા ના વિસ્તારમા ઝરમર અને ઝાપટારૂપે સતત વરસાદ ચાલુ હોવાને 
કારણે હવે તો મેઘરાજા ખમૈયા કરે એવુ લોકો ઈચઠી રહ્યા છે. . 


કચ્છના માડવીમાં «પ ઈંચ તો મુન્દ્રા ૫૦ અને ભુજ, ભચાઉ, અબડાસા 
સાથે નખત્રાણા તાલુકા મા ૪૦ ઈંચ જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. 


એક બાજુ હાલ કચ્છના રસ્તાઓની આજુબાજુ તેમજ ડુંગર ઉપર નજર કરો એટલે લીલીછમ 
લીલોતરી એક અલગ જ પ્રદેશ મા તમે ફરતા હો એવો અહેસાસ કરાવવા લાગે છે. તો બીજી 
તરફ નદી, નાળાઓ, તળાવો, ડેમો ઓગની ગયા છે અને અમુક જગ્યાએ ઓવર ફ્લોની 
તેયારી છે. 


મિશન ૨૦૨૦ ને રસલીયા એ યાદગાર બનાવ્યુ 


કહેવાય છે કે વૃક્ષો ઓક્સિજન બેક છે. તે દુષિત વાયુઓ નું શોષણ કરી જીવન આવશ્યક 
ઓક્સિજન, ર૪ કલાકપૂરું પાડે છે , જે વાતાવરણને શુદ્ધ રાખવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે . 


પયાવરણનુ જતન કરનારા "૨૦" વૃક્ષોનુ રોપણ કરી રસલીયા લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર 
સનાતન યુવક મંડળ દ્વારા ૩૦-૦૮-૨૦૨૦ના પયાવરણના [હિત ની જાળવણી માટે પ્રકૃતી વદના 
કરવામાં આવેલ, એની સાથે પ્રકૃતિ સરક્ષણ તથા સવર્ધન નો સંદેશ પણ આપવામા આવ્યો હતો . 


આ કાર્યક્રમ માં યુવાસંઘના મિશન ૨૦૨૦ ને યાદગાર બનાવવા સાથે આપણું કચ્છ હરિયાળુ 
નો ઉદેશ્ય પણ સાકાર કરવાની નેમ હતી. 


પ્રમુખશ્રી બિપીનભાઈ ચૌધરી મત્રીશ્રી વસંતભાઈ સાંખલા તેમજયુવામિત્રો ની ટીમ ના સાથ 
સહયોગથી આ કાર્યપારપાડ્યુ હતુ. 





હર સબાલબ કર્મ પબિકા 


લગો 3 
2 છે. મ 


મ. 








પ દિવસ નિમિત્તે સદિર્ધ અને નિરામય જીવન ની શુભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વારથ્ય અને સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


જ તક પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ-- -રકયાઇ7 - ને 





જજ 


ન દિવસ નિમિત્તે સૃદિર્ઘ અને નિરામય જીવન ની શુભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વારથ્ય અને સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


4 શે ? 7 
જ તક» પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ 4 -સૂટઝઝ7-- જન 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા'”૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


ભારતના લોખડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ ગુજરાતમા 
શિક્ષણ લઈ ૧૯૧૦ મા પોતાની વકીલાત કયા પૂરી કરી હતી..?? 


સાચો જવાબ : ઇંગ્લેન્ડ મા 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા : મીનાક્ષી મહેન્દ્ર ભાઈ ભાવાણી-ખેરગામ, 9712959459 


પૃથ્વી, સૂર્ય, ચદ્ર, ગૃહો અને આકાશ ગગાના તારાઓ ની ગતી આધારિત 
જ્યોતિષ વિજ્ઞાન ના કેલેન્ડર ને શુ કહેવાય છે... ?? 


_ ૭) દ્વ ળ 9 હિપ જી 2 કે દ્ધ 72 કછ ૭, દ્વ9 પા 1૭, દ્વ 9. 2 29 જ ટ ત 





ખસ 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોચાડીએ આપણો અવાજ.. 


અવસાન નોધ 


સ્વ. વેલબેન જીવરાજભાઈ ધોળુ, ઉમર વર્ષ - ૭૮ 
કચ્છ - વિથોણ,હાલે - નાગપુર. 


સ્વ. કાતિલાલ અર્જુન હળપાણી, ઉમર વર્ષ - £૧ 
કચ્છ - મથલ (ટીંબા કપા), હાલે - હેદરાબાદ. 








